íslenzkar 


DRYKKVKTIR 


söfnun  þeirra,  geymslu,  nytsemi, 
verkanir  bg  tilreiðslu* 


Icelandic 


The  University  Library 
Leeds 


LEEDS  UNIVERSITY  LIBRARY 

Classmark: 

Special  Collections 

:rc  <2^/ Æ-tí  c/  ' C 


Ura 


■ slenzkar 

DRYKfiVRTIR, 

öfnun  þeirra,  geymslu,  nytsemi,  verkanir 
* og  tilreiðslu. 


Eptir 


itlei:andep  bdnda  Bjarnason. 


Akureyri  1860. 

fcntal^  f prentsmiTijn  Norlnr-  og  AustnrumdæniÍBÍns, 
hjá  H,  Helgasyui. 


I 


Hollt  et  heima  hvað. 

Málsháttur. 


g(52)gjÖrbasörTm 
vclæruveröugu 
hjúnura, . 


presti  tU  Kvennabrekku  og  Storavatns- 
horns  safna?;a, 

og  konu  hans 


raa  KATRÍNU  ÓLAFSDÖTTUR 

eru  þessi  blöö 


ineb  elsku  og  vir<6iugu 
tileinkub 

af 

ritaranum. 


<!VER8ITV 
LIBRARY, 
LEEÐ8.  , 


F 0 R M Á L I. 


^M^tturunni  nægist  með  lítiö^  hafa  menn 
sagt,  jafnvel  þó  nokkrum  virÖist  það  ekki 
hafa  sannazt  á oss  íslendingum  nokkur 
undan  farin  ár.  Argæzkan  heíir  mátt  heita 
ákjósanleg  til  lands  og  sjóar,  verzlunin  svo 
haganleg,  að  hón  mun  varla  hafa  veriÖ 
jafnhaganleg  landsbúunum  nokkrar  undan 
farnar  aldir,  og  flestir  bjargræöisvegir  grelð- 
ir,  eptir  vilja  og  aðburðum  vorum  ; en  ó- 
víða  munu  þó  sjást  byrgðir  til-hinna  harö- 

Iari  áranna,  þegar  þau  koma,  eptir  þessi 
mörgu  góðu  ár.  fetta  er  almennt  viður- 
kennt;  en  ýmsar  orsakir  eru  taldar  til  þessa, 
sem  flestar  eiga  rót  sína  í frjálsráðri  en 
ónauðsynlegri  eyðslu  landsmanna,  munaöar- 
lífi,  viðhöfn  og  hirðuleysi;  aörir  kenna  um 
apturför  landsbóanna  af  vaxandi  heilsu- 
bresti,  sem  marg'ar  orsakir  eru  taldar  til, 


6 


Formáii. 


af  hverjum  nokkrar  hafa  átt  sjer  stað  hjá 
oss  um  nokkrar  aldir.  líjá  báðum  þess- 
um  flokkum  kemur  fram  ólióílcg  kaffidrykkja 
ásamt  öðru,  svo  hejini  er  kennt  um  bæði 
að  eyða  efnum  manna  og  spilla  heilsunni ; 
og  ef  það  er  satt,  að  það  spilli  hundruö- 
um  þúsunda  dala,  sem  árlega  gengur  til 
að  borga  með  kaffi  og  brennuvín  á íslandi, 
þá  væri  slíku  fje  sannarlega  betur  varið  á 
margan  annan  þátt ; og  þó  brennuvínið  eyði 
injög  efnum  manna  og  mörgum  dýrmæt- 
um  tímum  til  ills  og  óþarfa,  spilli  friði,  ró 
og  virðingu  manna  og  út  reki  kærleika  og 
siðgæði,  eða  rjettara  sagt  ofbrúkun  þess, 
mun  varla  hin  almenna  heilsuhnignundands- 
lýðsins  hafa  jafnmikið  hlotizt  af  því  og 
kaffibrúkuninni.  Jeg  læt  hjer  ósagt,  hverj- 
ar  orsakir  eru  til  þess,  að  ávextir  árgæzk- 
unnar  sjást  ekki  á efnaliag  raanna,  því  mig 
grunar,  að  þær  sjeu  svo  niargar,  að  um  það 
efni  mætti  rita  heillanga  bók.  En  það  virð- 
ist  mjer  auðráðið,  að  vjer  gætum  lifað  með 
nokkuð  minni  kostnaði  en  almennt  hefir  ver- 
ið,  og  þá  má  ske  sælla  og  heiibrigðara  lífi, 


Formáli. 


7 


Nú  má  gjöra  ráð  fyrir  því,  að  vaninn 
sje  önnnr  náttúra,  og  því  geti  nú  náttúm 
vorri  ekki  nægzt  með  jafnlítið,  eins  og  ef 
hún  heíði  ekki  hneigzt  að  mörgu  því  glisi, 
sem  19.  öldin  heíir  borið  að  vitum  vor- 
um;  og  mun  víst  mega  fullyrða,  að  ýms- 
ir  munaðarhlutir , sem  frá  útlöndum  hafa 

komið  til  vor  um  nokkra  undan  farna  ára- 

\ 

tugi,  hafi  í engu  gjört  oss  verulega  sælli, 
og  sízt  bætt  í nokkru  heilbrigðisástand 
vort,  sem  má  ske,  að  nokkru  leyti,  hafi  ver- 
ið  að  kenna  græðgi  vorri  og  óreglu,  ef  þeir 
hefðu  heldur  spillt  því. 

Það  hefir  bæði  verið  ritað  og  rætt  — 
enda  á fjölmennum  fundum  : — um  að  nauð- 
syn  væri  á,  að  nokkru  minna  yrði  eytt  af 
munaðarvöru  hjer  á landi,  en  nú  hefir  verið 
á annan  tug  ára,  einkurn  af  brennuvíni, 
kafíi  og  þess  háttar.  Allar  skynjandi  ver- 
ur  ættu  að  haía  viöbjóð  á háska  og  við- 
urstyggð  ofdrykkju  áfengra  drykkja,  og 
mun  engin  áminning  koma  þeim  af  því, 
sem  ekki  láta  augijós  dæmin,  eigin  reynslu 
og  skynsemi  aptra  sjer  frá  því;  en  vjer 


8 


Formáli/ 


segjum  ekki  drykki  þessa  vonda  í sjálfum 
sjer;  það  er  má  ske  líkt  um  þá  og  aðra 
hina  beztu  hluti,  að  sjeu  þeir  brúkaðir  ept- 
ir  vissri  reglu,  njóta  menn  gæða  þeirra, 
en  sjeu  þeir  misbrúkaðir  verða  þeir  opt- 
ast  hinir  skaðlegustu.  En  miklar  kafíi- 
drykkjur,  enda  nautn  þess  fastandi  að 
morgni,  verð  jeg,  eptir  eigin  og  annara 
reynslu,  enda  sumra  þeirra,  sem  álíta  sjer 
það  þá  ómissandi,  að  álíta  oss  íslendingum 
mjög  óholla,  og  jeg  get  ekki  áfellt  þann 
landa*  vorn,  sem  efast  ura,  að  hollusta  þess 
sje  nokkur.  Það  virðist  og  bæði  allopatha  og 
homöopatha  meining,  að  það  skemmi  tauga- 
kerfið  ; enda  er  nú  taugaveiki  orðin  al- 
mennari  en  áður  var.  Og  væri  nú  þetta 
þannig,  þá  væri  það  ekki  lítið  tjón,  auk 
íjármuna-  og  tíma-eyðslu,  sem  kaffibrúkun- 
in  gjörði  landi  voru.  En  nú  hefir  venjan 
fengið  svo  mikið  vald  yfir  mörgum  af  oss, 
að  varla  mun  að  ætlast  til  þoss,  að  almennt 
verði  aflagt  að  brúka  kaffi  fyrir  morgun- 
drykk,  nema  annað  jafngott  komi  í stað- 
inn,  og  mun  varla  örðugt  að  vísa  á það,  í 


Formáli. 


9 


tílliti  til  almennrar  hollastu,  eíns  og  marg- 
ir  eru  ná  þegar  farnir  að  finna;  en  smckk- 
urinn  vill  og  láta  þjóna  sjer,  og  £ því  efni 
verða  ekki  allir  á eitt  sáttir,  sízt  á með- 
an  menn  ekki  venjast  neinum  öðrum  drykk. 
Þegar  jeg  sumarið  1858  lá  íótlami,  tók 
jeg  fyrir  mig  — með  því  jeg  mátti  þá  ekki 
drekka  kaffi,  sem  öllum,  er  litlar  hræring- 
ar  hafa,  mun  vera  mjög  skaðlegt  — að  ritá 

um  „i'jslenzkar  drykkiirtir 

og  hefi  jeg  síðan  reynt  til  að  bæta  það,  er 
jeg  þá  gjörði,  sem  bezt  jeg  var  fær  um. 

Af  því  jeg  hafði  bæði  litla  þekkingu 
og  litla  reynslu  við  að  styðjast  £ þessu  efni, 
þá  dró  jeg  þetta  úr  þeim  fslenzkum  bókum, 
er  jeg  gat  fengið  um  það  efni,  og  skal 
nú  getið  þeirra,  er  jeg  hafði  við  hönd  til 
þessa  verks:  íslenzk  grasafræði  eptir  Odd 
læknir  Hjaltalfn  og  grasnytjar  Björns  pró- 
fasts  Halldórssonar,  samt  að  nokkru  leyti 
lækningabók  Jóns  læknis  Pjeturssonar,  eink- 
um  viðaukagreinir  þær,  sem  Sveinn  lækn- 
ir  Pálsson  hefir  bætt  hana  með. 

Nöfn  urtanna  hefi  jeg  sett  bæði  eptir 


10 


Formáli. 


grasafræðinni  og  grasnytjunum  eptir  því  sem 
mjer  af  latínsku  nöfnunum,  hver  jeg  heíi 
hjá  sett,  virtist  rjettast;  er  það  þó  allvíða 
sem  þeim  bókum  ber  ekki  saman  um 
grasanöfnin. 

Um  krapt  og  verkanir  urtanna  heli  jeg 
að  mestu  leyti  farið  eptir  grasaíræðinni, 
sem  að  því  leyti  víða  ber  sainan  við  hin- 
ar.  Hvað  skammta  þá,  sem  til  eru  teknir, 
áhrærir,  þá  er  farið  nærri  því  sem  til  er 
tekið  í grasafræöinni,  og  segir  höfundur 
hennar,  að  þeir  kunni  opt  að  vera  held- 
ur  linir  en  frekir,  og  að  hann  haíi  álitið 
betra,  að  sú  tilætlaða  verkun  nokkuð  frest- 
aðist,  heldur  en  að  oísterkir  skammtar  settu 
nokkurn  í hættu  eður  vanda;  en  hann  von- 
ar,  að  hvers  og  eins  reynsla  muni  bezt 
kenna  að  hafa  skammta  þessa  sem  hentast 
er  í hvert  skipti  ; þar  hjá  getur  hann  þess, 
að  íæstar  urtir  lands  vors  haíi  hastarlega 
sterka  verkun,  og  því  sje  optast  óhætt  að 
auka  heldur  þann  tiltekna  skámmt,  þó  raeð 
varúð,  og  að  aðgættum  kröptura  og  aldri 
hins  veika.  Þetta  þarf  ekki  eins  nákvæma 


Formáli. 


11 


aðgæzlu,  þegar  ósjúkir  brúka  urtirnan  Jeg 
hefi  við  stöku  urtir  getið  um  aðra  tilreiöslu 
þeirra  til  nota,  en  að  gjöra  af  þeimteog 
seyði,  af  því  jeg  álít  þau  meðöl  nauðsynleg. 

Hafið  ráð  mitt,  elskuðu  landsbræður! 
snuið  yður  frá  kaffi-og  útlendum  te-drykkj- 
um,  nema  læknir  ráði  yður  til  þess  sem 
læknismeðals , en  safnið  yður  íslenzkum 
drykkurtum  eptir  kringumstæöum,  og  drekk- 
ið  te  eður  seyði  af  þeim  í stað  hins.  Það 
er  ekki  meining  mín  , að  þjer  skulið  allir 
algjört  hætta  að  kaupa  og  brúka  kaffi  nje 
te  nú  þegar,  heldur  smátt  og  smátt  á koma 
þeim  vana,  að  almenningur  kjósi  heldur 
te  eður  seyði  af  innlendum  urtum,  þvífljótt 
munu  menn  finna,  að  það  er  þeim  nota- 
betra  en  hið  útlenda,  og  hefir  engu  síður 
þægilégan  smékk.  .Látum  hina  útlendu 
sjómenn  ekki  hæða  oss  lengur  lyrir  það, 
að  oss  þyki  betra  að  kaupa  útlend  drykk- 
efni  lítt  nýt,  en  að  taka  önnur  langt  um 
bétri  upp  £ og  hjá  fótsporum  vorum,  sem 
þeir  sjálfir  taka  og  brúka  sínum  fremur. 
Jeg  veit  útlendan  sjómann  hafa  sagt,  að 


Formáli. 


12  • 

ef  þeir  gengí  einn  dag  á landi  til  að  safna 
grösum,  þú  gætu  þeir  selt  þau  íslending- 
ura  fyrir  marga  dali,  sem  þeir  síðan  drykkju 
af  með  langtum  meiri  ánægju,  heldur  eii 
ef  þeir  söfnuðu  þeim  sjálíir,  ðinkum  ef  þeir 
ekki  vissi,  að  slík  vara  væri  innlend.  Vjer 
ættum  aö  sporna  við,  að  slík  heimska  verði 
með  sönnu  fundin  hjá  oss.  Jeg  þori  að  full- 
yrða,  að  ef  vjer  þekktum  þær  mörgu  og  á- 
gætu  urtir  iands  vors,  þeirra  verkanir,  krapt 
og  ciginlegleika  og  heíðum  hirðusemi  til  að 
safna  þeim,  hirða  þær  og  geyma,  en  oss 
þætti  ekki  hver  útlendur  hjegóminn  betri 
og  dýrmætari  en  hið  góða,  sem  guö  rjett- 
ir  oss  gefins  í gegnum  nátturuna,  einmitt 
þar,  sem  hún  er  oss  hagíelldust  og  hollust, 
þá  gætum  vjer  lifaÖ  heilbrigðara,  glaðara 
og  sælla  lífi  en  margir  nú  lifa,  með  því  að 
nota  þær  urtir  sem  á landi  voru  bæði  sjálf- 
krafa  spretta  og  á því  má  rækta.  Þó  að 
nokkurn  tfma  þurfí  til  að  safna  urtum, 
hreinsa  þær  og  þurrka,  þá  kostar  það  meiri 
hirðusemi  og  ástundun,  en  að  það  hindri 
frá  öðrum  nauðsynjaverkum  að  safna  og 


Formáli. 


13 


hiröa  drykkurtir  fyrir  eitt  heimili;  þeim 
stundum  er  og  vel  varið,  sem  brukaðar  eru 
til  að  búa  sig  og  sína  til  varnar  móti  hínum 
ómilda  her  sjúkdómanna. 

Þó  ritkorni  þessu  sje  mjög  áfátt  í mörgu 
— sem  jeg  vona  að  mjer,  alls  ómennt- 
uðum  manni,  virðist  til  vorkunnar — eljeg 
þá  von  og  ósk,  að  það  verði  löndum  mín- 
um  til  heilla  og  hreysti,  og  leiði  þá  til 
notkuhar  þess,  sem  hin  fagra  og  heilnæma 
náttúra  lands  vors  frara  býður  oss  af  veru-  ^ 
legum  gæðum. 

þorsteinsstoíiiini  í aprílmáDUÍíi  1859. 

A.  Bjarnason.  ' 


Fyrri  liílutiim 

inniheldur 

almennar  reglnr  og  athnganemdir  nrtnnnm 
viðvíkjandi. 


I.  Almennar  reglur  sem  fylgja 
ber,  þegar  urtum  er  safnað  til 

læknis-  óg  annarar  -brúkunar. 

1.  Skulu  urtir  þær  allar,  hver  fyrir 
4g,  saínast  á þeim  tíma  árs,  sem  þær  ept- 
ir  reynslu  og  lærdómi  urtaþekkjara  eru 
kraptfyllztar  á. 

2.  í hreinviðri  og  þerri,  þegar  ekkert 
náttfall  er  á jörðu  og  því  ekki  snemma 
dags,  er  hentugast  urtum  að  safna,  eink- 
um  þeim  hluta  þeirra,  sem  ofan  jarðar  eru. 

3.  Flciri  raunu  urtir  þær,  er  £ fjall- 
lendisbrekkum  eða  hraungjótum  vaxa , 
kraptmeiri  hinura,  er  í túnum  ^ éða  nærri 


16 


Söfnun  urla. 


byggöum  finnast;  þó  gefast  þær  urtir  hjer  á 
landi,  er  til  nokkurrar  hlftar  eða  krapta 
vaxa  í ræktaðri  jörðu,  svo  sem  heimuli, 
vallhumall  og  smári.  Flestar  aðrar  urtir 
er  á þurrlendi  vaxa,  munu  kröptugri  hin- 
um  sama  kyns,  er  vaxa  á votlendi.  Einn- 
ig  ber  að  gæta  þess,  að  urtir  sem  njóta 
sólar  eru  kraptmeiri  en  þær,  sem  í for- 
sælu  vaxa;  þó  eru  urtir  þær  til,  er  eink- 
um  spretta  í skugga  og  hlje. 

4.  fegar  urtum  er  safnað,  skulu  þær 

áður  en  þurrkast  eður  til  brukunar  takast 
vandlega  hreinsast  frá  öllum  óhreinindum, 
moldu,  ryki,  ormavefum  og  öllu  því,  sem 
ekki  tilheyrir  þeim ; líka  skulu  þeir  skemmdu 
partar  urtarinnar,  svo  sem  visríuð  ogrotin 
blöð,  fúnar  og  klofiiar  rætur,  o.  s.  frv., 
burtu  takast.  ' 

5.  Skulu  urtirnar,  þannig  hreinsaðar, 
þurrkast  svo  lljótt  sem  verður ; má  þá 
breiða  þær  þunnt  á vindsvalt  lopt,  en  þó 
mun  betra  að  hafa  þunna  dúka,  einkum 
af  Ijerepti  til  þess,  festa  þá  með  böndum 
npp  um  bilá  eður  speiTur,  eöur  ása  í vind- 


Söfriun  urta. 


17 


svölum  fjárliúsum,  og  á þá  þannig  útþanda 
breiða  urtirnar ; binda  má  og  stórar  urtir 
eina  og  eina  og  hengja  yfir  rár  eða  stög 
og  þannig  þuírka.  Kætur  þurrkast  á þann 
hátt,  að  í gegnum  þær  cr  dre'ginn  þráður, 
liverja  eptir  aðra,  með  þumlungs  inillibili, 
og  þræðir  þessir  útspenntir  á goöu  þerr- 
ir  - svæði  ög  nmn  þær  lítið  saka,  þó  í sól- 
skini  sjeu;  en  hið  annað  áf  úrtiínum  á ekki 
að  þú ríkást  í s ólsk  ini.  Agætt  er  að  þurrk a 
grös,  éinkura  blöð  ög  blórastur,  nærri 
ofnura;  líka  raá  þúrrka  urtir  í stór- 
ura  potti  raeð  þvi^raóti,  að  bréiddur  sje 
á botn  hans  hreinn  dúkur  eða  pappír  og 
urtirriar  þar  á látnar.  Þá  er^  hiti  pottsins 
máíulegur,  þegar  fúllorðinn  maður  ekki  of 
fínhentur  þolir  að  halda  lófa  sínura’  um 
stund  á pottbotninum.  Urtirnar  eiga  ætíð 
að  'breiðast  þuimt,  og  þarf  að  snúa  þeim 
svo  þær  þorni  sem  íljótast. 

Sjerlegar  athugaseradir’  víðvíkj- 
andi  s ö f nun  urta. 

1 . Þar  eð  kraptur  urtanna  fer  aö  nokkru 

2 


18 


Söfnun  urta. 


leyti  eptir  eöli  þeirra,  þaÖ  er  aö  skilja: 
þar  eö  nokkrar  urrtir  eru  kraptmestar 
nýsprottnar , aörar  undir  þaö  blómstrin 
springa  út,  og  enn  nokkrar  þá  þær  cru 
fullblómstraöar,  o.  s.  frv.,  svo  er  þörf  að 
gæta  aö  þessu. 

2.  Þegar  grafa  á upp  rætur  og  völ  eru 
á,  skal  helzt  velja  þær  sem  flest  rótar- 
blöö  eru  sprottin  á.  Stórar  rætur  mega 
skerast  í stykki  áður  en  þurrkaðar  eru. 
Kraptur  rótanna  fer  eptir  varanlegleika 
þcirra;  eins  árs  rætur  uppgrafast  snemma 
sumars,  tveggja  ára  snemma  annað  sum- 
arið,  fleiri  ára  saínast  á vori,  áður  blöö 
eöur  stöngull  þeirra  taka  til  að  vaxa.  Nokkr- 
ir  safna  rótum  á haustum  þegar  grös  eru 
fallin. 

3.  Blöðin  af  eíns  og  margra  ára  urt- 
um  takast  skömmu  áður  en  þær  blómstra 
þegar  þau  eru  fullvaxin;  af  tveggja  ára 
urtum  þar  á móti  svo  fljótt  sem  verður. 
Blöð  aí  trjám  og  lyngi  takist  skömmu  ept- 
ir  þau  bera  blómstur. 

4.  Blómstrum  skal  safna  um  hádag  og 


Söfnun  og  geymsla  urta.  19 

er  bezt,  að  þurrkur  og  hægviðri  hafi  veriö  2 
eða  3 daga  áöur.  Þau  skulu  strax  þurrk- 
ast  á Ijerepti  eða  pappír  við  oín  eða  í 
potti,  fáist  ekki  bráölega  þerrir. 

II.  Um  að  geyraa  urtir. 

Ekki  er  rainiia  varið  í að  geyma  vel 
uitir,  ef  vel  á að  vera,  en  aö  safna  þeira; 
er  það  ei  að  gagni  að  geyma  þær  í pok- 
ura  njei  bindum,  heldur  útheiratast  til  þess, 
flöskur,  krukkur  eða  vel  held  ílát  úr  eik 
eða  öðrum  hörðum  og  þjettum  viði,  sem 
áður  sjeu  vandlega  þurrkuð,  pappír  límd- 
ur  innan  í og  draglok  yfirl  betra  er  að 
hafa  horblööku-seyði  í staöinn  fyrir  vatn  í 
lím  þetta,  það  varnar  möl  og  Öðrum  kvik- 
indum  að  komast  til  urtanna.  ÖII  þau 
blómstur,  sera  hafa  sterka  kryddlykt,  ættu 
að  skerast  smátt,  og  látast  í flÖskur  með 
góöum  tappa  í,  og  geymist  þetta  þá  vel  til 
brúkunar. 


2^ 


20 


Seybi  og  te. 


III  Almennar  reglur,  eptir  liverj- 
um  ber  að  til  búa  seyði  og  te. 

Seyði  eru  þarinig  til  buin:  Maöur  tek- 
ur  urtirnar  smáskornar  og  sýður  með  vatiii 
í luktum  katli,  niður  til  þriðjunga,  þar 
eptir  síist  liið  þunna  frá,  og  aliiir  vökvi 
kreistist  úr  urtunum,  og  síðán  laetur  maö- 
ur  seyöið  á fíösku,  með  góöuni  tappá  í, 
og  geymir  til  brúkunar.  Það'  er  áthuga- 
vert  við  seyðin,  að  þau  verði  ekki  ofgöm- 
ul  áður  en  brúkast,  annars  fúlna  þau  og 
missa  kraptinn.  ^ Máíulegt  cr  við  fiestar 
urtir,  að  taka  5 til  6 löð  af  þeitn  þurr- 
um  til  1 potts  af  vatni.  Tii  að  víta,  tiær 
seytt  er  niður  til  þriðjunga,-  hefír  rnaður 
mjóa  hreina  spítu ; mælir  svo  í ketilinn 
tvo  þriðjunga  af  því  vatni  og  lætur  í hann, 
stingur  svo  spítunni  beint  niður  í niiðj- 
an  ketilinn  og  markar  hana  rjett  við  yfir- 
borð  * vatiisins,  og  bætir  síöan  í hann  ein- 
um  þriðjungi ; þegar  seytt  er  niðiir  í inark- 
ið,  þegar  maður  . stingur  síðan  spítunni  sem 
íyrri  niður  í ketiiinn,  þá  er  orðiö  fullsoðið. 


Te. 


'21 


Te  erii  þamiig  til  búin : Skorin  urta- 
blórnstur  eða  blöð,  látast  í tepott  og  2 eÖa 
3 bitar  þverskoriiir  af  hvannarót;  þar  á 
hellir  maður  sjóðandi  vatni  og  hrærir  vel 
í,  lætur  svo  standa  þar  til  kólnar,  svo  vel 
veröi  drukkið.  Oplast  er  inátulegt  að  hafa 
1 lóð  aí  urtunum  til  1 pela  sjóðandi  vatns. 
Sjóöa  má  þessar  urtir  aptur,  en  að  eins 
lítið  og  drekka  það.  Þegar  til  búinn  er  dag- 
legur  dirykkur  eða  te  fyrir  þá,  sem  'ekki 
haía  neinn  sjerdeilislegan  sjúkdóm,  er  að- 
alregla  að  hafa  íleiri  kyns  urtir  saman, 
sern  hafa  að  mörgu  leyti  ósamkvæmar  verk- 
anir,  og  er  su  samblöndun  opt  bæði  til 
heilnæmis  og  smekkbætis;  en  reynsla  hvers 
eins  og  tilíinning  miin  bezt  kenna  þessa 
samblöndun;  þó  skal  setja  hjer  lítið  sýn- 
ishorn  af  því,  er  Jeg  heíi  vitað  gjört  í 
þessu  efni. . 

Blóðbjörg,  rjupnalauf  og  vallhumall 
er  talið  til  að  gjöra  af  gott  og  heilnæmt 
te.  Af  verkunar  lýsing  blóðbjargarinnar 
sjest,  að  hun  örfar  afrásir  líkamans,  eii 
rjupnalauíið  er  barkaiidi  og  vallhumallinn 


22 


Te. 


1 


samandragandi,  sem  síillir  það,  svo  afrás-  | 
in  verði  ekki  um  of  ör;  en  allar  þessar  | 
urtir  eru  styrkjandi,  og  þarf  þess  marg-  1 
ur;  en  móti  því,  sem  vallliumallinn  er  | 
leysandi  er  rjupnalauíið  barkandi.  Vjer  | 
sjáum  því,  að  te  þetta  er  styrkjandi,  eink-  | 
nm  taugar  og  hjarta,  og  að  það  hreinsar  blóö  | 
og  vessa,  og  er  heilnæmt  brjóst-te.  Nokkr-  I 
ir  hafa  æruprís  hið  Ijórða  í tei  þessu,  sem  | 
gjörir  það  betur  uppleysandi  og  smekkmeira.  | 

2.  Blóðbjörg,  fjallagrös  og  raura,  af  I 
því  gjörist  gott  og  heilnæmt  te.  l^að  er  | 
vel  sinar  styrkjandi,  blóðhreinsandi,  mýkj-’  | 
andi  og  uppleysandi,  er  því  gott  brjóst-  | 
te  og  yíir  höfuð  styrkjandi.  Sjeu  ná  | 
enn  höfð  einirlauf^  verður  það  einnig  hress-  | 
andi  og  við  heldur  líkamanum  í sínu  rjetta  | 
eðli,  eins  og  mörg  á þvílíkann  hátt  saman- 
blönduð  grös  gjöra. 

Með  llestu  tei  þarf  að  hafa  hunang, 
púðursikur  eða  hvítasikur,  eitthvað  af  þessu. 
f ó eru  sum  grasate  svo  smekkgóð,  að  ekki 
þykir  þess  þurfa  smekksins  vegna,  en  opt 
þarf  þess  heilnæmis  vegna.  Að  blanda  frá 


Te. 


23 


hálfum  til  fulls  matspóns  af  brennuvíni  í 
1 pela  af  hverju  tei  sem  er,  gjörir  þaö 
hressandi.  Mjólk  er  opt  höfð  í te,  eii 
nokkuð  minna  en  í kafíi. 

IV.  Nokkrar  almennar  aíhuga- 
semdir  um  brúkun  urta  yíir  höf- 
uö,  eptir  eiginlegleikum  þeirra, 
krapti  ogverkunum. 

1.  Öarkandi  og  samandragandi 
urtir,  eru  þær  sem  verka  þaö,  aö  vökvarnir 
þykkna.  Með  þeim  brökar  ósjákur  maö- 
ur  þær  urtir,  sem  eru  vessa  þynnandi. 
Þær  fyrrnefndu  urtir  lækna  líísýki  og  þvag- 
teppu  og  nokkrar  þeirra  öll  blóðlát.  Þeir 
sem  eru  skyrbjúgs  eða  holdsveikir  mega 
ekki  brúka  barkandi  urtir. 

2.  Blóðhreinsandi  urtir  eru  flest- 
um  hollar  og  ágætar  te-urtir.  Kvennfólk, 
sem  hætt  er  við  blóðlátura,  ætti  aÖ  brúka 
barkandi  eða  samandragandi  urtir  ásamt 
þeim."  Blóðhreinsandi  drykkir  eru  þeim  ó- 
míssandi,  sem  hafa  vond  sár. 


24  _ Brákun  eptir  verkunum. 

2.  B úklireins  and  i urtir.  a,  Upp- 
sölu  urtir  hafa  þar  þarfa  og  fíjóta  verk-* 
un,  sem  óhreinn  er  efri  (munna)  maginn, 
eða  nokkuð  ómelt  eða  skaölegt  er  í mag- 
anum.  Margar  af  urtum  þessum  lækna  líf- 
sýki  og  blóðgang,  sem  kemur  af  hráa  mag- 
ans ; þær  hreinsa  höfuð.  Máttlitlum  mönn- 
um  og  þeim  sem  hafa  innanbólgur,  er 
uppsala  óholl.  b,  Niðurhreinsandi  urtir 
hreinsa  fýlu  og  súr  úr  maganum  og  görn- 
unum  ; þær  verka  og  í blóðinu.  ' Eptir  bök- 
hreinsanir  er  gott  að  brúka  styrkjandi  urtir. 

4.  Dreifandi  urtir  brukast  helzt  í 
grauta  og  bakstra  útvortis,  til  að  leggja 
við  bólgur  og  hnúta  og  þess  konar  mein- 
semdir. 

5.  Græðandi  urtir  lækna  útvortis  sár. 
Reynslan  kenndi  mönnum  það,  og  svo  fóru 
menn  að  brúka  þær  innvortis  við  sárum 
og  eymslum.  Þessar  urtir  drekkast  í tei 
hver  fyrir  sig  eöa  inargar  saman,  eða  með 
styrkjandi  eða  mýkjandi  urtum.  Þær  erú 
góðar  eptir  fall,  meiðsli,  slag,  hræöslu  og 
bess  konar. 


Brukun  eptir  verkunum. 


25 


6.  Kælandi  urtir  eru  helzt  til  að 
leggja  á heitar  bólgur  og  því  um  líkt.  Af 
nokkrura  þeirra  raá  til  bua  hentugan  drykk 
landfarsóttarT  og  hitasjúkura  mönnum;  þær 
hressa  og  sefa  óigu  í blóðinu. 

7.  Magas  ty rkj  an  di  urtir  bæta  mat- 
arlyst  og  meltingarkrapt,  og  síðan  allan 
líkamann;  þær  eyða  óhægð,  uppþembingi, 
slími,  vindi  og  suraar  ormura  í raaga. 

8.  Mýkjandi  urtir  brúkast  ýmist  út- 
vortis  til  að  leggja  yfir  heitar  og  harðar 
bólgur  og  til  smyrzla,  til  aö  bera  á stirö- 
ar  og  stríðar  sinar,  eða  innvortis  til  aö 
mýkja  bólgur  og  örfa  þvagrás.  ^ Margar 
þeirra  teljast  óhollar  þeim,  sem  hafa  mik- 
ið  og  þunnt  blóð.  Þvagleysandi  og  kæl- 
andi  urtir  þynna  blóöið. 

9.  Nærandi  urtir.  Af  þeim  gjörist 
styrkjandi  fæða,  einkura  fyrir  þá  sem  magr- 
ir  eru. 

10.  Opnandi  urtir  eru  þær,  sem  greiða 
alla  umrás  um  líkamann  og  opna  það  sem 
teppt  var  orðið,  og  er  þeirra  brúkun  hent- 
ug  eptir  niðurhreinsanir,  volgar  laugar  og 


26 


Brókun  eptir  verkunum. 


blóötökur,  til  þess  að  þeir  grófustu  vess- 
ar  minnki.  Til  þessara  heyra  þær  urtir, 
sem  Örfa  svita,  þvagrás  og  tíðir  kvehna. 

11.  Ormdrepandi  urtir  eru  beizkar  5 

og  brúkast  í seyði  til  að  drepa  orma  £ ' 

iðrum,  og  brókast  þá  leysandi  meðöl  á ept-  | 
ir  eða  hreinsanir.  ] 

12.  Samandragandi  urtir, eru nokkr-  | 
ar  þær  sömu  og  þær  sem  eru  barkandi,  j 
en  allar  eru  þær  styrkjandi;  eni  því  góð-  | 
ar  móti  blóðlátum,  blóðsótt,  lífsýki  og  öðru  | 
innvortis  magnleysi,  Ifka  til  að  brúka  meö  Í 
opnandi  og  uppleysandi  urtum  fyrir  ósjúka.  | 

13.  Slímeyðandi  urtir  eru  góðar  til  \ 
að  brúka  með  uppleysandi  eöa  búkhreins- 
andi  urtum,  þegar  maöur,  sem  ekki  er  mjög 
vanmegna  af  sjúkdómi,  vill  hreinsa  óhrein-  í 
an  maga  og  garnir.  Nokkrar  urtir  draga  | 
slím  og  hráka,  og  eru  þær  tuggnar,  en  hafa  | 
bítandi  smekk  og  heita  munninn.  Það  er 
sagt,  að  þær  sjeu  bót  viÖ  tannpínu  og  festi  J 
tönnur,  sjeu  góðar  við  svima,  minnisleysi,  . 
ofsvefni  og  votum  augum.  Fáar  eru  þess- 

ar  urtir  á landi  voru,  utan  Skarfakálsblöð  ; 


Brukun  eptir  verkunum.  27 

og  rætur,  en  tóbak,  engifer  og  mustarður 
heyra  til  þeirra. 

14.  S t i 1 1 a n d i urtir  brúkast  til  að  stilla 
niðurfallssótt  og  aðrar  sinateygjur,  þving- 
andi  niðurgang  og  blóðsótt.  Þær  eru  að 
mestu  ótaldar  í blöðum  þessum. 

15.  Styrkjandi  urtir  eru  margar  á 
íslandi,  og  lítur  svo  út,  eins  og  skaparinn 
hafi  ætlað  til,  að  íslendingar  skyldu  vera 
hraust  ; þjóð.  Margar  þeirra  hreinsa  lopt 
og  verja  sóttnæmi,  þær  bæta  magnleysi 
líkamans,  þynna  blóðið  og  leiða  því  tíðir 
kvenna.  Sje  blóðið  ofþunnt  eða  í ólgu, 
er  ekki  gott  að  bruka  þær  innvortis,  nje 
þær  sem  styrkja  höfuð  og  hjarta,  sem  eru 
hvorartveggja  hinar  sömu,  og  hafa  þær 
góða  og  sterka  lykt  og  eru  uppörfandi,  og 
er  þá  betra  að  hafa  barkandi  urtir  með. 

16.  Svitadrífandi  urtirj  eru  og  opn- 
andi,  þær  mega  ekki  brúkast  einar  í upp- 
byrjun  hættulegra  sótta,  og  ekki  af  mjög 
blóðríkum  manni,  nema  með  barkandi  urtum. 

17.  Uppleysandi  urtir  eru  margar  og 
ilestum  hollar,  og  ættu  jafnaðarlcga  að 


28  Brukun  eptir  verkunum. 

brukast  ásamt  barkandi,  styrkjandi  eða  mýkj- 
andi  urtum  eptir  kringumstæöum,  af  liraust- 
um  og  óhraustum.  Nokkrar  uppleysandi  urt- 
ir  eru  undir  eins  styrkjandi,  barkandi  og  ; 
mýkjandi,  og  eru  þær  hvervetna  hollar,  | 
einkum  þær,  sem  og  svo  eru  blóðhreins- 
andi.  Uppleysandi  urtir  verja  líkamann  fyr- 
ir  mörgum  sjukdómum,  svo  sem:  innan- 
bólgum,  gulu,  uppþembingi,  brjósíþyngslum,  1 
hósta,  niðurfallssýki,  taugaveiki,  sinateygj-  : 
um,  gigt,  skyrbjúgi,  holdsveiki,  sleni,  mein-  : 
lætum  og  mörgum  fleiri , en  þá  þarf  að 
bruka  þær  opt  og  lengi. 

18.  VerkoyÖandi  urtir  brúkast  ým-  ^ 
ist  í seyði  eða  smáskornar  og  hnoöaðar 
saman  við  smjör  eða  heilar  viÖlagðar,  til 
að  vægja  tbk  og  verki;  nokkrar  af  þeim  ? 
eru  svæfandi  og  mega  ekki  brukast  inn-  • 
vortis,  því  þær  eru  eitraðar.  Þessar  eru  mela-  i 
sól  (papaver  nudicauli)  og  fjögra  laufa  smári , 
(paris  qvadrifolia),  og  er  hvorug  talin  í 
blöðum  þessura. 

19.  Vindeyðandi  urtir  eru  góðar  til 
að  brúka  með  uppleysandi  og  magastyrkj-  | 


Brdkun  eptir  verkumim. 


29 


andi  urtum,  fyrir  þá,  sem  hafa  kveisu,  6- 
hægð  eða  vindfíog  innvortis,; 

20.  Þvagdrífandi  ufíir  brúkast  móti 
þvagteppu  og  vatnssótí,  en  eru  ekki  hent- 
ugar  þeira,  sem  hafa  mikið  og  þunnt  bldð, 
neraa  með  sjeu  brúkaðar  barkandi  og  blóð- 
hreinsandi  urtir. 

A t h u g a s e m d : 

' Þess  er  ekki  að  vænta  , að‘  allar  |>ær 
verkanir  sein  talið  er,  áð  urtirnar  haíi^'  láti 
sig  í Ijósi,  þó  af  þeira  sje  drukkið  ; held- 
úr  eru  til  fíeiri  slags  brúkanir  þcirra  þar 
til  hentugar,  uftifnaf  brúkast : 

j . • i . . 

r i A.  Ut vor tis: 

l.Böð.  2.Urtapokar.  S.Mýkjandigráut- 
ar.  4.  Salve  eða  áburður.  5.  Plástrar.  6. 
BlÖðkudragandi  urtir.  ^ 

B.  Innvortis: 

1.  Grautar.  2.  Seyði.“  3.  Saftir.  4.  Púlver 
eða  dupt.  5*  Dropar,  6.  Te. 


30 


Síðari  liliitinn 

inniheldar 

Ððfn  og  verkanir  nrta  þeirra,  sem  af  má 
gjöra  te  eöa  seyði,  eptir  stafrofsröð. 


1.  gr. 

A.Ö albláberj alyng  (vaccinium  myr- 
tillium)  takist  snerama  í ágúst.  Það  er 
kælandi,  barkandi  og  mótstendur  forrotn- 
un;  má  því  brúkast  móti  lífsýki,  köldu, 
skyrbjúgi  og  til  að  þurrka  upp  slæma  og 
skarpa  vessa  úr  kaunum.  jÞegar  það  er 
í blómstri,  sem  kailast  sætukoppar,  má  taka 
blöðin  með  blómstrinu  og  svo  mikið  af  leggn- 
um  sem  ekki  er  trjenað,  og  brúka  sem  te 
og  £ þess  stað ; þykir  þar  að  góður  smekk- 
ur,  og  er  gott  við  kveíi. 

2.  gr. 

Arfi  (alsine  media)  takist  rjett  áður  en 
blómstrar.  Hann  er  kælandi,  mýkjandi  og 


Au.  Ba. 


31 


græðandi.  Seyði  af  arfa  mýkir  bólgu  og 
þrota.  Seyði  af  nýjum  arfa,  sem  drekk- 
ist  1 peli  í scnn,  er  vallgang  mýkjandi, 
iörabólgu  uppleysandi  og  græðir  sár  í lung- 
um;  líka  örfar  matarlyst. 

3.  gr. 

Augnafró,  Augnagras  (Euphrasia  of- 
ficinalis)  takist  áður  en  blómstrar.  Hún 
hefir  samandragandi,  barkandi  og  styrkj- 
andi  kfapt.  Seyði  af  henni  er  gott  að  leggja 
við  vot  og  svíðandi  augu.  Brennuvín,  sem 
á henni  hefir  staðið,  styrkir  maga  og  eyð- 
ir  slími. 

4.  gr. 

Baldursbrá,  mókakróna  (pyretrum 
inodorum).  Blöðin  takist  rjett  áður  en  hón 
blómstrar.  Hón  er  svitadrífandi,  ormdrep- 
andi,  tíðir  leiðandi  og  hjartastyrkjandi,  still- 
ir  niðurfallssóttog  aðrar  sinateygjur.  Blómst- 
ur  hennar  brókast  í te ; af  því  drekkist  1 
peli  í senn  tvisvar  daglega.  Te  þetta  drukk- 


32 


Bei.  Bi.  BI. 


iÖ  á kvöldi  leiöir  svita  ; það  er  og  ágætt 
til' að  þvó  með  J)ví  kláðfellda  lirni. 

= 5.  gr.  f/  ; 

B e i t i 1 y n g (erica  vulgaris)  takist  nj^-  ■ 
blómstrað.  Það  er  sterkbarkandi.  Te  aí 
því  þykir  haía  góðan  smekk.  Seyði  af  því 
er  sagt  gott  meðal  viö  steinsótt  • 

- i..  . 6.  gr.  . j 

Bir  ki,  björkj  rifhrís ' (betiila  alba)  ták-  ' 
ist  nýblóiTistrað.  f að  heíir  styrkjándi,  þvag-  ] 
drífandi,  blöðhreinsandi,  samandragandi  og  ; 
barkandi  krapt.  Af  nýsproítnum  og  þurrk- 
uðum  blööum  þess  ^örist  te,  en  af  berk- 
inum  seyöi. 

■ . 7.  gr.  \ 

Blóöbjörg,  bráðbjörg,  Hellihhagra,  I 
Thymían  (Thymus  serpillum)  takist  í jóní.  | 
Hún  er  hjarta,  höfuð  og  sinar  styrkjandi, 
þvag  og  tíðir  l'eiðandi,  vessa  þynnandi, 
blóðhreinsandi  og  örlar  svita.  Hún  brók- 
ast  móti  tíðateppu,  þvagstemmu,  niðurfalls- 


Ei. 


33 


sýki,  harölífi,  hjartveiki,  svefnleysi,  kvefi^ 
hósta  og  brjóstveiki.  f*að  brókast  < allt, 
blómstur,  blöð  og  leggir,  (þó  er  betra  áð 
taka  það,  áður  en  það  blómstrar).  Seyði 
þess  má  ekki  sjóða  lengur  en  drukklanga 
stund;  af  því  drekkist  lííill  tcbolli;  ()).■  e. 
4 matspænir)  í senn  tvisvar  á dag.  Blóð- 
björg  er  höfð  ásamt  ýmsum  öðrum  urtum 
í te,  svo  sem  vallhumli  og  rjupnalaufi,  sem 
er  gott  og  heilnæmt,  og  með  mörgum  fleiri. 
Hón  er  og  höfð  í mat  til  smekkbætis  og 
geymist  hann  þá  betur. 

8.  gr. 

Einir  (juniperus.  communis)  takist  ný- 
blórastraður  í jóní.  Lauf  og  ber  hans  eru 
svita  ^ og  þvagieiðandi,  vindeyðandi,  maga- 
styrkjandi,  uppörfandi,  rotnun  mótstandandi. 
Þau  brókast  því  móti  vatnssýki,  þvag- 
stemmu,  skyrbjógi,'  tíðateppu,  vindi  og  ó- 
hægð  í innýflura, : andarteppu,  máttleysi  og 
liðaverkjum . Te  af  laufunum  gj  ört,  hreins- 
ar  og  brjóstið’ og  bætir  hósta.  Seyði  af 
þeim  er  gott  fyrir  þá,  sem  gjarnt  er  til 

3 


84 


El.  Fí. 


kverlrabólgu,  heimakorau  eða  slagflóðs ; þaö 
brúkast  móti  úfbólgu,  kláða  og  vonduní 
sárum  og  til  að  dreypa  á þá,  sem  frosið 
hafa.  Berin,  til  búin  og  drukkin  sem  kaffi, 
eru  þó  talin  enn  betri  í fyrrtöldum  tilfell- 
um,  eða  sje  á þau  sett  gott  brennuvín,  og 
það  inntekið,  2 teskeiðar  hvert  dagsmark. 
Af  seyðinu  takist  1 matspónn  í senn  hvert 
dagsmark,  en  af  te-inu  1 peli  þrísvar  daglega. 

9.  gr. 

Elting,  góebitill,  Gvöndarber,  gróm- 
bitill,  sætutág,  sultarepli,  skollafótur,  liða- 
gras  (eqvisetum  arvense)  takist  áður  en 
blórastrar  £ júlí.  Hún  er  barkandi,  græð- 
andi  og  þvagleiðandi.  Seyði  af  henni  drekk- 
ist  1 peli  í senn  þrisvar  daglega  móti  hósta, 
mæði,  lífsýki,  blóðlátum  og  þvagteppu. 

10.  gr. 

F £ f i 1 1 , bifukolla  , Ij óns tönn  (leonto- 
don  taraxacum)  takist  áður  en  blómstrið 
springur  út..  Hann  er  vallgang  örfandi, 
þvagdrffandi , bólgu  ^eyðandi,  mýkjandi. 


Fjal. 


35 


vcssa  þynnandi.  Hann  brúkast  því  móti 
meinlætum,  vatnsýkij  harðlííi,  þvagstemmu 
og  skyrbjúgi.  Seyði  af  blööunum,  sem  kall- 
azt  hrafnablöökur,  drekkist  einn  peli  dag- 
lega.  Það  er  og  gott  að  þvo  í því  kláö- 
fellda  lími  og  blakkt  andlit,  til  að  gjöra 
það  vel  litt. 

11.  gr. 

F j al  1 a g r ö s,  fslands  mosi  (Lichen  is- 
landicus)  eru  ein  tegund  af  mosunum;  þeir 
takast  helzt  eptir  þerrir,  en  nokkrir  þeirra 
safnast  eptir  litla  vætu,  og  svo  er  um  fjalla- 
grösin,  og  er  bezt  að  safna  þeim  í júní-^ 
mánuði  fau  eru  styrkjandi,  samandrag- 
andi,  vallgang  mýkjandi,  nærandi,  blóð- 
hreinsandi,  oimdrepandi ; þau  eru  því  góð 
inóti  taugaveiki  og  hósta,  lífsýki,  blóösótt, 
harðlífi,  iunanmeinum,  orrnura,  uppþemb- 
ingi,  matleiða  og  kraptaleysi.  Þau  brúk- 
ast  smáskorin  í dupti,  líka  í te;  af  því 
drekkist  i peli  í senn  tvisvar  daglega.  Auk 
þess,  sem  þau  eru  almennt  höfö  til  grauta; 


3* 


Fja.  Fjó.  Gr. 


3ö 

sjóöa  margir  þau  heil  í mjólky  og  er  það 
holl  og  nærandi  íæöa. 

12.  gr. 

Fjalldrapi,  dvergabirki,  rifhrís  (be- 
tula  nana)  takist  í jtílí  og  ágást.  Blöð 
hans  eru  engu  lakari  en  birkiblöð  til  að 
gjöra  af  te  og  hafa  líka  verkun,^(vsjá  6.  gr.). 

13.  gr. 

F j ó 1 a,  blóðsóley,  þrenningargras  (viola 
tricolor)  takist  rjett  áður  en  blómstrar.  Hán 
er  hjartastyrkjandi,  verkeyðandi  og  mýkj- 
andi.  Te  af  henni  drekkist  | peli  í senn 
tvisvar  daglega  móti  hjartveiki  og  brjóst- 
veiki.  Rótin  heíir  bákhreinsandi  krapt,  og 
skal  dupt  hennar  1 kviiitin  inntekið  fast- 
andi  aÖ  morgni,  brákast  fyrir  uppsölii  meðal. 

14.  gr. 

Græðisára,  götubrá,' vegbreið,  (plan- 
tago  major)  takist  áður  en  blómslrar.  Hán 
er  styrkjandi  og  samandragandi.  Hán 
brákast  móti  líísýki,  köldu,  máttleysi  og 


Gu.  Há. 


87 


skyrbjugi.  Seyði  af  blööunum  takist  2 mat- 
spænir  hvern  tíma.  Sururótaseyði  er  gott 
við  mátieiða,  það  síillir  þorsta  og  gallhita. 

15.  gr. 

Gulamaðra  (galium  verum)  takist 
áður  en  biómstrar.  Hun  er  sVitadrífandi, 
barkandi,  sainandragandi,  niðurfallssýki  og 
aðrar  sinaíeygjur  læknandi,  Te  aí  henni, 
heitt  í^ð  kvöldi  drukkið,  er  svitadrífandi 
meðal ; það  er  gott  við  niðurfallssýki  og 
sinadrætti,  rumur  peli  drukkinn  í senn.  Af 
henni  og  nýju  sauðasmjöri  (2  lóð  aí  henni 
móti  4 lóðuin  af  smjörinu)  sjóðast  smyrzli. 
Af  henni  gjörist  og  seyði,  og  er  hvort- 
tveggja  gott  til  að  bera  á stiröa  og  lúna 
limi  og  stríöar  sinar.  Smyrzlih  eru  og  góð 
til  að  bera  á veika,  sem  eymast  af  að  liggja; 
þó  eru  vallhumals;  smyrzli  betri  til  þ'ess. 

16.  gr. 

H á r m e y,  holtasóley,  rjúpnalauf,  (Dryas 
octopetala),  BIööiii  takist  áÖur  en  blómstr- 
ið  springur  út.  tau  hafa  barkandi  og 


38 


-Hei. 


styrkjandi  krapt  og  brtíkasl  því  mdti  Iff- 
sýki  og  blóðsótt.  Seyði  af  blöðunum  tak- 
ist  inn  2 matspænir  í senn,  4 sinnum  dag- 
lega,  (sjá  framar  hjer  um  7.  gr,). 

17.  gr. 

He  imúla,  heimilisnjóli , fardagakál , 
rauöaskreppa,  J)olinmæða,  (rumex  acutus), 
Blöðin  takist  áður  en  hún  blórnstrar.  Ilún 
heíir  barkandi,  samandragandi  og  styrkj- 
andi  krapt,  vallgang  leiðandi,  þykka  vessa 
uppleysandi,  blóðhreinsandi  og  forrotun  mót- 
standandi.  Hún  brukast  því  móti  lífsýki, 
blóðsýki,  gulu,  harðlíf),  lifrarbólgu,  vatns- 
sýki,  kláða  og  útbrotum,  skyrbjúgi,  holds- 
veiki  og  heimakomu.  Af  nýjum  blöðun- 
um  búist  til  seyði;  þar  af  takist  inn  1 te- 
bolli  eða  4 matspænir  í senn  þrisvar  dag- 
lega.  í því  er  gott  að  þvo  alls  konar  útbrot 
hörundsins.  Af  rótunurn  má  og  seyði  gjöra; 
hneíi  af  þeim  smáskornum  móti  potti  af 
vatni,  og  þetta  ^daglega  drukkið  hreinsar 
blóð  og  vessa  ágæta  vel  og  eykur  þvag- 
og  vallgang.  tað  er  og  gott  fyrir  þung- 


He. 


49 


aðar  konur  við  aíbendi,  og  er  þá  betra 
að  hafa  nieö  því  hunang  eða  sikur.  Heim- 
ulu  seyði  er  gott  aö  hafa  í stólpípur.  Af 
rótarseyöinu  er  niöurhreinsandi  meöal  þann- 
ig  til  búiÖ:  Tak  af  því  hjer  um  2 pela,  af 
hvítu  smásteyttu  salti  1 lóö,  uppleys  salt- 
iö  í volgu  seyöinu  og  tak  inn  á [fastandi 
maga.  Af  heimulu  gjörist  leysandi  te. 

18.  gr. 

Helluhnoöri,  steinaurt,  (sedum  acre) 
takist  áður  en  blómstrar.  Hann  er  blóð- 
hreinsandi,  vessa  þynnandi,  uppleysandi, 
rotnun  mótstandandi ; kann  að  verka  upp- 
sölu  og  niðurgang.  Hann  er  því  góður 
móti  skyrbjógi,  nýrnasteini,  kvefi,  hósta, 
harðlífi  og  óhreinindum  magans.  Urtin  ný- 
soðin  í mysu  skal  brókast  tebolli  í seim 
þar  til  verkar.  Tvær  teskeiðar  af  saft,  sem 
úr  helluhnoðra  er  pressuð,  inn  tekin  hyern 
hálfan  tíma,  verkar  uppsölu.  Saftin  er 
og  svo  blóðhreinsandi,  góð  við  krappa- 
meinum  og  slögum.  Urtin  þurrkuð  getur 
brúkazt  í seyði. 


40 


Hor. 


19.  gr.  • 

Horblaðka,  mýrakólfur,  kveisugras, 
reiðingagras,  þríblað,  (Menyantes  trifoliata) 
tá'kist  áður  en  blómstrar.  Hún  er  maga- 
styrkjandi,  svita  - og  þvagleiðandi,  vessa 
þynnandi,  uppleysandi,  ormdrepandi  og  ver 
rotnun.  Hón  brúkast  því  móti  skyrbjúgi, 
gulii,  miltis  - og  lifrarveiki,  vatnssótt,  ikt- 
sýki  og  llestum  meinurn  í lífinu.  Blöð  henn- 
ar  brókast  í te,  af  því  drekki  maður  lít- 
inn  káffibolla  í senn  þrisvar  daglega.  Af 
seyðinu  takist  hálfu  minna  eins  opt  á dag ; 
það  drepur  orma  í mönnum  og  styrkir 
þreyttán  líkama,  þynnir  og  hreinsar  gallið, 
er  gott  móti  vatnssótt,  liðagigt,  fótaveiki, 
limafallssýki,  kvefi,  kveisu  og  slagflóði;  líka 
er  þáð  þeim  þjenanlegt,  sem^hafa  kalin  sár. 
Seyði  af  jöfnum  hlutúm  horblöðkurótar  og 
heimúlu  er  hið  bezta  magastyrkjandi  með- 
al  og  gott  við  harðlífi,  gulu,  miltis  og  lifr- 
arbólgu  og  öðrum  meinltétum ; af  því  drekk- 
ist  hálfur  tebolli  í senn  4 sinnum  dag- 
lega. 


Hr.  Ev. 


41 


20.  gr. 

Hrafnaklukka,  hlaupblaðka,  kattar-^ 
balsam,  larabaklukka  (cardamine  praten- 
sis)  takist  áður  en  ^blómstrar.  Hún  er  maga- 
styrkjandi , blóðhreinsandi , uppleysandi, 
þvag  - og  tíðir  kvenna  ^ leiðandi,  orm- 
drepandi.  Hún  er  því  góð  að  styrkja  mag- 
ann  og  móti  ofmiklum  svefndrunga,  skyr-i 
bjúgi,  kreppusótt,  miltis  - og  lifrarbólgu  og 
ormuríi  í mönnum.  Te  af  blöðum  hennar 
skal  í ofantöldum  tilfellum  drekkast  fullur 
kaffibolli  í senn  4'sinnum  daglega.  I sam- 
blandi  með  horblöðku  eykst  kraptur  henn- 
ar.  Ekki  er  ráðlegt,  að  óljettar  konurbrúki 
hana. 

21.  gr. 

Hvönn,  ætihvönn  (angelica  archange- 
lica)  takist  á vori  svo  fljótt  semí  Verður, 
Hún  hefir  styrkjandi,  vindeyðandi,  svita- 
leiðandi,  ormdrepandi,  uppleysandi,  blóð- 
og  vessa  hreinsandi  krapt.  Húii  er  því 
góð  móti  matarólyst,  vindum  í görnum,  inn- 
vortis  tökum,  gulu,  hósta  og  skyrbjúgi,  fóta- 


42 


Ja. 


veiki,  drepsótt  og  eitri ; einnig  til  aö  dreifa 
stöðnuðu  blóði  og  vondum  vessum.  Seyöi 
af  hvannarót,  blóöbjörg  og  vallhumli,  er 
hollur  drykkur  þeim  sem  fá  magnleysi  með 
þankadeyfð  eöa  slögum  ; af  því  takist  hálf- 
ur  tebolli  annanhvorn  tfma,  og  á það  að 
veta  tilbyrgt  þar  til  það  er  kalt  orðið,  og 
svo  á það  að  takast  inn.  Þurrkaða  hvanna- 
rót  skal  iðuglega  tyggja,  þá  næmar  sóttir 
ganga.  Hvannaróta  brennuvín,  4 lóð  af 
rótinni  smáskorinni  mótí  8 lóðum  af  brennu- 
víni  og  standi  í hlýju  hósi  í viku;  sömu- 
leiðis  af  fræinu  hálíu  minna,  eða  2 lóð  af 
því  móti  8 lóðum  af  brennuvíni,  af  hverju 
takist  hálft  spónblað  í senn  4 sinnum  dag- 
lega,  er,  auk  þess  áður  talda,  gott  við 
hjartslætti,  gömlum,  hósta,  brjóstveiki  og  til 
aö  flýta  fæðingu  og  eptirburði,  og  til  að  væta 
í því  Ifnskaf  í sár,  til  aö  hreinsa  þau  og 
græöa. 

22.  gr. 

Jafni,  jafnabróöir,  ólfsfótur,  (licopo- 
dium  alpinum  et  clavatum)  takist  áður  en 


Ja. 


43 


blómstrar.  Báðar  þessar  nrtir  eru  þerr- 
andi,  verkeyöandi,  barkandi,  uppleysandi; 
þær  brókast  móti  iðraverk,  uppþembingi, 
blóðsótt,  lífsýki,  vindi,  hósta,  brjóstveiki 
og  harðlííi.  Seyði  af  þeim  drekkist  1 peli 
£ senn  þrisvar  daglega.  Það  eyðir  og  heima- 
komu  og  slími.  í því  er  gott  að  lauga 
pening,  sem  lús  hefir  fengið. 

1 I 23.  gr, 

J a k 0 b s f í f í’1 1,  brekkttstjarna , smjör- 
gras  (erigeron  alpinum).  Blöðin  takist  áð- 
ur  en  urtin  blójnstrar.  Hann  er  græðandi, 
uppleysandi  og  styrkjandi.  Hann  er  góð-  ^ 
ur  móti  gulu,  liðaverkjum  aí  gigt,  uppsölu, 
blóðuppgangi , örfar  þvaggang  og  tíðir 
kvenna,  styrkir  maga,  hreinsar  blóð,  gall 
og  vessa.  Séyði  af  urtinni  takist  inn  2 
matspænir  í senn  þriðja  hvcrn  tíma.  Bakst- 
ur  af  blöðum  hennar  og  mjólk,  dreiíir  bólgu 
í kvennbrjóstum,  sem  og  annari  bólgu. 

" " 24.gr.  ‘ . 

Jarðarber/  jarðberjagfas  (fragaria 


ii 


Ka. 


vesca)  takist  áður  en  blómstrar.  . Urt  þessi 
cr  nokkuð  barkandi,  þvagleiðandl,  blóð- 
hreinsandi.  Te  af  blöðuin  hennar  drekk- 
ist  hálfpeli  í senn  þrisvar  daglega.  Berin 
etast  með  vírii  eg  sikri  eða  litlu  af  mjólk 
móti  dstyrk  magans,  ma^rólyst,  þvag- 
stemmu  iktsýki,  brjóstveiki  og  nýrna  - og 
blöðrusteini,  og  skal  þá  eta  mikið  af  þeim ; 
þau  uppleysa  hraðberg  af  tönnum  og  cyða 
munnfýlu.  Þess  væri  óskandi,  að  menn 
reyndu  að  rækta  þessi  ágætu  ber  í sáð-  % 
görðura  sínum,  eins  og  erlendis  er  gjört, 
svo  hægra  væri  að  fá  þau  en  er. 

25.  gr. 

Kattartunga,  strandagötubrá  (planta- 
go  maritima)  takist  áður  en  blómstrar.  Þessi  . 
súrutegund  heíir  styrkjandi,  græðandi,  bark- 
andi,  mýkjandi  og  ormdrepandi  krapt.  Hón 
er  því  góÖ  móti  matarólyst,  lífsýki,  blóð- 
sótt,  kveíi  og  ormum.  Seyði  af  rótinni  tak- 
ist  2 matspænir  í senn  annanhvorn  tíma. 
Te  af  blööunum  drekkist  | peli  í senn  4 
sinnum  daglega.  AÖur  en-  gras  þetta 


Ko.  Kr. 


45 


blílmstrar,  er  það  éitt  hið  hoilasta  kálraeti 
til  fæðis. 

gr. 

Kornsúra,  toppmarghyrna  (poligon- 
um  viviparum)  takist  áður  enkornin  hvítna. 
Hán  er  barkandi  og  síyrkjandi,  er  Jví  góð 
móti  alls  konar  blóöláturar  og  lífsýki,  og  er 
þá  dupt  rótarínnar  inntekið,  1 teskeið  þrisvar 
daglega.  Af  rótinni  má  til  búa  seyði,  af 
því  takist  3 matspænir  4 sinnum  daglega.; 
það  er  og  gott  að  skola  munninn  ineð  því 
við  andfýlu,  bólgnu  tannholdi  og  raunn- 
sviöa.  Korn  hennar,  sem  er  fræið  vand- 
lega  þurrkað  og  síðan  til  matar  haft  með 
rajölk,  er  vel  seöjandi  fæða,  ekki  ólík  bóg- 
hveiti,  sem  er  sama  kyns  og  kornsúran. 

21;  gr. 

K r æ k i I y n g,  lúsalyng  (empetrum  nig- 
rum)  takist  seint  í júní  eða  snemmaí  júlí, 
ög  er  það  síðán  brúkað  til  hænsnafóðurs. 
Krækiberin  eru  kælandi  og  lítið  saman- 
dragandi.  Lögur  þeirra  seyddur,  er  því 


46 


Kd.  Li. 


góður  móti  lífsýki,  og  sjeu  þá  af  honum 
teknir  2 matspænir  í senn  annanhvorn  tíma. 
Mauk  af  þeim  með  vatni  er  góður  drykk- 
ur  við  þorsta  og  hita  í landfarsóttum. 

28.  gr. 

Kúmen,  (carum  carvi).  Fræið  takist 
nýútsprungiö.  f að  er  uppleysandi  og  vind- 
eyðandi;  það  eykur  mjólk  í konubrjóstum, 
er  gott  móti  gulu,  lifrarbólgu  og  óstyrk 
magans.  Te  af  fræinu  drekkist  1 peli  £ 
senn  þrisvar  daglega.  Fræið  blandað  við 
mjöl,  gefur  brauði  og  súpum  þægilegan 
smekk. 

29.  gr. 

Lifjagras,  Jónsmessugras  (pingvicula 
vulgaris)  takist  áður  en  blómstrar.  Það 
er  mýkjandi,  græðandi  og  hreinsandi,  og 
brúkast  því  við  alls  konar  útbrotum,  bólgu 
og  sprungum.  Seyði  af  því  hreinsar  höfuð 
barna  frá  skurfum.  Smyrzli  gjörð  af  6 
lóðum  af  söxuðu  lifjagrasi,  Slóðumsmjörs 
og  4 lóðum  tólgar  græðir  gömul  sár  og 


Li.  Ljó. 


47 


önnur  útbrot;  það  er  gott  að  bera  á kýr- 
spcna  til  að  ^,verja  sprungum.  Urtm  brúk- 
ast  ekki  innvortis. 

30.  gr. 

Lifrarurt,  mýrasóley  (parnassia  pa- 
lustris)  takist  áður  en  blómstrar.  Hún  er 
uppleysandi  og  mýkjandi.  Te  af  blöðun- 
um  drekkist,  1 peli  í senn  tvisvar  daglega, 
og  er  fiollt  við  miltisbólgu  og  lifrar,  kvefi 
og  brjóstþyngslum.  Hún  er  skaðleg  fyrir 
augun. 

31.  gr. 

Ljónslappi,  kverkagras  ( Alcheinilla 
alpina)  takist  rjett  áður  en  blómstrar.  Hann 
er  barkandi,  styrkjandi  og  græðandi.  Hann 
brúkast  því  móti  lífsýki,  blóðsótt  og  blóð- 
látum,  og  í kverkameinum.  Ðupt  af  blöö- 
unum  1 teskeið  þrisvar  daglega  inntekið 
læknar  lífsýki  og  blóðsótt  á börnum.  Seyði 
aí  urtinni  drekkist  1 tebolli  í senn  þrisvar 
daglega.  Seyði  þetta  er  gott  að  skola  háls- 
inn  með  í kverkameinum. 


48 


Lo.  Lu  Ma. 


32.  gr. 

Lokasjóö’ur,  hanakámbur,  peninga- 
gras  (rhinanthus  crista  galli)  takist  áöur 
en  blórastrar.  Hann  er  mýkjandi,  græö^ 
andi  og  lítiö  samandragandi.  Hann  brúk- 
ást'  móti  h^sta,  gulu,  lifrarbÓlgu  og  Kfsýki. 
*Te  af  rótinni  dfekkist  1 peli  tvisvar  dag- 
lega;  í því  er  gott  aÖ  Jþvo  döpur  augu. 

33.  gr. 

Lungajurt,  strandarfi  (pulmonaria  ma- 
ritima)  takist  áöur  en  blómstrar.  Hún  er 
styrkjandi  og  nærandi  og  er  því  góö  móti 
hjartveiki  og  brjóstveiki.  Te  af  blööum 
hennar  drekkist  fullur  kalíibolli  þrisvar 
daglega. 

34.  gr. 

Maríustakkur,  Maríulumma  (Alche- 
milla  vulgaris)  takist  áÖur  en  blómstrar.  Hann 
er  styrkjandi,  græöandi  og  barkandi.  Hann 
er  því  góöur  móti  allskonar  blóölátum,  líf- 
sýki  og  blóðsótt.  Te  af  blööunum  drekk- 
ist  fullur  kaffibolli  í senn  4 sinnum  dag- 


/ 


Ma.  Meí. 


49 


lega.  Blöðin  smáskorin,  soðih  meö  smjöri, 
er  bezta  sinasmyrzli.  Marinn  Marfustakk- 
ur,  er  ágætt  meðal  til  að  leggja  í hold- 
fúa  sár,  jþað  hreinsar  þau  og  græöir.  í 
seyði  hans  er  gott  aö  barka  skinn. 

35.  gr. 

Maríuvöndur,  kveisugras  (gentiana 
campestris)  takist  áður  en  blóuistrar.  Hann 
er  styrkjandi,  uppleysandi,  svitadrífandi  og 
ormdrepandi.  Hann  brúkast  því  móti  hjart- 
veiki,  matarólyst,  vindum  og  uppþembingi, 
landfarsóttum,  ormum,  blóðlátum,  sinateygj- 
ura,  iktsýki  og  unglinga  kveisu.  Seyði  af 
rótinni  takist  1 tebolli  tvisvar  daglega.  A 
hana  má  setja  brennuvín;  af  þeim  drop- 
um  takist  2 teskeiðar  4 sinnum  daglega. 
Af  dupti  hennar  takist  hálfu  minna  eins  opt. 

36.  gr. 

Meistara-urt,  sæhvönn  (imperatoria- 
ostruthium)  takist  áður  en  blómstrar.  Hún- 
eyöir  vindum  í maga,  eykur  matarlyst,  leyfT- 
I ir  tíöir  kvenna,  læknar  niðurfallssótt  og  aðr- 

4 


50 


Mja.  Mir. 


ar  sinateygjur^  líka  iniiantökur  og  vatns* 
sótt.  Seyöi  af  rótinni  takist  1 tebolli  í 
senn  þrisvar  daglega.  Te  af  blöðum  henn- 
ar  drekkist  1 peli  í senn  þrisvar  daglega 
Af  rótinni  og  brennuvíni  má  dropa  til  bóa; 
þar  af  takist  80  í senn  4 sinnum  daglega. 

37. gr.  . 

M j að  a r u r t,  (Spiræa  ulmaria)  takist  áðr 
ur  en  blómstrar.  Hún  er  nokkuð  barkandi^ 
svitadrííandi,  verkeyðandi  og  græðandi. 
Ilun  er  því  góð  móti  lífsýki,  blóðsótt  blóð- 
látum  öllum  af  karli  og  konu,  mergruna- 
sótt  og  vondum  sárum.  Te,  bæöiafblöð- 
um  Qg  blómstrum  hennar  drekkist  fullur 
kafíibolli  í senn  þrisvar  daglega.  fað  er 
líka  gott  að  þvo  ór  því  holdfóa  sár. 

38.  gr. 

Mura,  murusóley,  murutág  (potentilla 
anserina)  takist  áður  en  blómstrar.  Hón 
er  . barkandi,  SYÍtadrífandi , uppleysandi, 
styrkjandi,  græðandi  og  kælandi.  Hón  er 
'þyí  góð  móti  lífsýki,  blóðlátum,  gigt:  lækn- 


01.  Rey. 


51 


ar  iimvortis  sár,  bióðspýju,  hvít  klæðaföll, 
bakverk,  sinadrátt  og  stillir  blóðnasir  og 
dreiíir  saínanhlaupim  blóði.  Te  aí  urtinni 
drekkist  1 pcli  í senn  tvisvar  eða  þrisvar 
daglega.  Seyði  af  rótarblöðunum  takist  2 
matspænir  eöa  | tebolli  í-senn  3.  hvern 
tíina.  Taugar  og  sinar  styrkjandi, ' blóö- 
hreinsandi,  vessa  þynnandi  og  uppörfandi 
.te  gjörist  af  inuru  og  litlu  aí  blóöbergi, 
og  er  því  honíugt  að  brúka  fyrir  dagleg- 
an  drykk;  það  er  smekkgott.  Meö  fjalla- 
grösum  og  blóöbeí-gi  og  muru,  gjörist  heil- 
næmt  brjóst-te,  oinkurn  með  hunangi  eður 
póðursikri. 

39.  gr. 

() I a f s súr a , rhabarber  (rheum  digyn- 
um)  likist  að  smekk  og  verkun  vallarsúr- 
uimi.  (Sjá  greiiiina  hjer  á cptir). 

40.  gr. 

R e y r g r e s i , hesta-urt  (Holcus  odoratus) 
takist  áöur  en  blórnstrar.  Pessi  grasteg- 
und  cr  hjartastyrkjandi^  blóðhreinsandi  og 

4* 


52 


R6.  Sa. 


þvagdrífandi ; hún  er  því  góð  fyrir^vatns- 
sjúka  og  vessafulla.  Seyði  af  urtínni  drekk- 
ist  1 peli  í senn  þrisvar  daglega. 

41.  gr. 

Rdsa-urt,  burkni,  höfuördt  (rhodiola 
rosea)  vex  í klettaskorum,  helzt  móti  noröri 
og  austri  og  heíir  stóra  rót.  Hún  hefir 
barkandi,  styrkjandi,  rotnun  mótstandandi, 
vessaleysandi  krapt.  Hún  cr  því  góö  móti 
lífsýki  og  blóðsótt,  styrkir  veikar  sinar,  og 
er  ágæt  í illaluktandi  og  slæm  sár,  líka 
móti  gulu  og  öðrum  innvortis  meinum.  Af 
seyði  rótarinnar  má  taka  2 matspæni  í 
senn  þrisvar  daglega.  Rótin  ný,  smásöxuð  og 
hnoðuö  saman  við  nýtt  smjör,  er  gott  í 
holdfúa  sár,  þaö  hreinsar  og  græðir.  Kót- 
in  takist  annaðhvort  snemma  á vori , eða 
á hausti,  þegar  urtin  er  fölnuð. 

42.  gr. 

^Sandstör,  (carex  arenaria)  takist  áð- 
ur  cn  blómstrar  í júní.  Hún  heíir  blóö- 
hreinsandi,  svita  - og  þvagleiðandi  krapt. 


Se.  Sk. 


53 


Seyði  af  rótinni  er  gott  við  sárasótt,  ill- 
um  kaunurn,  langvinnum  höfuðverk,  liða- 
verkjum,  lifrur  - og  miltisveiki. 

43.  gr. 

Selgresi,  fuglatungur,  götubrá  (plan- 
tago  lanceolata)  er  sama  kyns  og  heíir 
líka  verkun  og  kattartunga.  (Sjá  25.  gr.) 

i ^ 44.  gr. 

Skarfakál,  skeiðarurt  (cochlearia  of- 
ficinalis)  takist  áður  en  blómstrar,  í jóní. 
Þessi  urt  er  hið  bezta  meöalviö  skyrbjógi. 
II un  er  þar  að  auki  uppleysandi,  svita- 
drífaiidi,  þvagleiðandi  og  blóðhreinsahdi. 
Hún  er  því  góð  móti  öllu  þykku  og  stöðn- 
uðu  blóði,  drífur  tíðir  kvenna  og  hreinsar 
súra  og  staðnaða  vessa  -líkamans.  Af 
dropum  hennar  má  taka  J spónblaö  í senn 
4 siimum  daglega ; þeir  til  búast  þannig : 
Tak  af  nýjum,  söxuðum  blómstrum  eða 
blöðum  hennar  eða  hvorutveggju  8 lóð  , 
sterku  brennuvíni  24  lóð,  lát  standa  í 
llösku  vlð  yl  í viku,  sía  hið  þunna  írá 


Sm.  Sl.  Tó. 


og  geym.  Uríín  er  hið  hollasia  kálinoti 
sern  fást  má. 

4ð.  gr. 

Smári,  smæra,  (trifolium  repens  pra- 
tense  et  arvense)  takist  áður  en  blomstrar. 
Hann  er  mýkjandi,  drífandi,  verkeyðandi, 
er  því  góður  móti  bólgu,  ígerðum,  brjóst- 
vciki  og  gulu.  Te  af  blöðum  hans  drekk- 
ist  fullur  kaffibolli  í sonn  tvisvar  daglega. 
Rótin  smáskorin,  seydd  í mjólk,  er  góður 
og  hollur  raatur. 

46.  gr. 

Stóra  eða  storka-  blágresi,  litanar- 
gras  (geranium  sylvaticum)  takist  áður  en 
blórastrar.  Það  er  barkandi  og  styrkjandi. 
Seyði  af  blöðum  þess  inn  tekið  1 spónblað 
í senn  4 sinnum  dagkga,  er  því  gott  við 
lífsfki;  það  eyðir  og  innvortis  þvagsteini 
og , Iivítum  klæðaföllum. 

47.  gr. 

jTópgras,  burkni  (polipodium  fdix 


Tr.  Va. 


55 


raas)  takist  áður  en  blðmstrar.  Það  er 
barkandi  og  ormdrepandi.  Seyði  af  nýrrí 
rotinni  drekkist  1 tebolli  í senn  kvöld  og 
morgna.  Hön  takist  snemma  á vori. 

•.  48.  gr. 

Tröllagrös,  hreind/rainosi,  raókrók- 
ar,  hríslumosi  (Lichen  rangiferinus)  takist 
sera  fjallagrös.  Te  af  mosa  þessum  er  gott 
við  btjóstveiki.  Malaður  sem  korn  má  hann 
brukast  ásamt  því  í brauð. 

49.  gr. 

Vallarsúra,  sóruskreppa  (rumexace- 
tosa).  Blöðin  takist  áður  en  hún  blómsir- 
ar.  Hún  er  kælandi,  vallgang  mýkjandi, 
mótstendur  forrotnun  og  skyrbjugi.  Fræ 
hennar  er  bindandi.  Hún  brúkast  því  móti 
harðlífi,  skyrbjúgi,  matarólyst,  þorsta  í land- 
larsóttum,  ólgu  í blóði,  blóðlátum  og  þykk- 
um  vessum.  Af  seyði  af  einum  saman  súru- 
blöðum  takist  1 tebolli  í senn^  tvisvar  dag- 
lega.  Seyði  af  nýrri  súru  og  skarfakáli  til 


56 


Va. 


samans^  er  hið  bezta  skyrbjúgsmeðal.Dupt 

af  fræinu  er  inn  tekið  í mysu. 

/ 

50.  gr. 

Vallhumall,  j arðhumaíl  (Achillæa 
millefolium)  takist  áður  en  blómstrar.  Hann 
er  styrkjandi,  mýkjandi,  samandragandi, 
uppleysandi,  blóöhreinsandi,  græðandi,  bæt- 
ir  sinateygjur  og  stríðleika  líkamans.  Hann 
er  því  góður  móti  alls  konar  blóðlátum,  ínn- 
antökum,  þvagteppu,  típpþembingi,  matar- 
ólyst,  hósta,  lungnameinum,  gulu,  niðurfalls- 
sýki,  uppsölu  og  alls  konar  innvortis  bÓIgu. 
Te  at  blöðum  hans  eða  blómstrum,  eða 
hvorutveggju  drekkist  1 peli  £ senn  þris- 
var  daglega.  Af  seyðinu  takist  J peli  í 
senn  kvöld  og  morgna.  Ágæt  smyrzl  á 
verki  og  stirðar  sinar,  jafnvel  á tök,  má 
af  vallhumalsblöðum  þannig  tilbúa : Tak  af 
þeim  smáskornum  121óð,  af  nýju  ósöltuðu 
sauðasmjöri  24  lóð,  sjóð  þetta  saman  stund- 
arkorn,  s£a  s£ðan  hið  þunna  frá,  kreist 
vel  úr,  lát  nokkra  dropa  af  terpent£nu  £ 
áöur  en  storknar  og  geym  s£ðan. 


Ve.  Ær. 


57 


51.  gr. 

Velantsurt,  (valeriana  officinalis) 
takist  áöur  en  blómstrar.  Hun  er  styrkj- 
andi,  svita-  og  þvagdrífandi,  opnandi,  ver 
niöurfallssótt  og  rotnuii.  Hán  cr  því  góð 
móti  inatarólyst,  óstyrk  magans,  allleysi, 
niöurfallssýki,  hjartslætti,  gulu,  iÖrabólgu, 
skyrbjúgi  og  slæmum  vessum.  Te  afblöð- 
um  hennar  drekkist  fullur  kaffibollií  senn 
þrisvar  daglega.  Seyöi  af  rót  hennar  tak- 
ist  2 matspænir  í senn  hvert  dagsraark. 
Móti  sjóndepru  er  gott  að  taka  dupt  rót- 
arinnar  í nefið  og  þvo  augun  upp  ár  rót- 
arseyðinu. 

52.  gr. 

Vetrarlaukur,  Hringblööótt  vetrar- 
lilja  (pyrola  rotundifolia)  takist  áður  en 
blómstrar.  Te  af  blöðurn  lians  er  gott  við 
brjóstveiki. 

53.  gr. 

Æruprís  læknis  (Veronica  officinalis) 
takist  áöur  en  blómstrar.  Hann  erstyrkj- 


58 


Ær. 

andi,  barkandi  og  læknar  sár.  Hann  er 
því  góður  móti  lífsýki,  matarólyst,  óstyrk  lík-  - 
amans;  örfar  svita,  læknar  vatnssýki,  npp- 
dráttar-  og  megrunarsótt.  Te  af  henni 
drekkist  1 peli  í senn  þrisvar  daglega.  Hún 
er  talin  með  beztu  te-urtum  lands  vors,  er 
svo  samandragandi,  að  betra  er  að  bráka 
nppleysandi  eða  opnandi  urtir  með.  Meö 
blóðbjörg,  vallhumli  og  rjúpnalauíi  þykir 
sumum  betra  að  hafa  dálítið  af  æruprís. 

. ' 54.  'gr. 

Æruprís  þykkblaðaður,  vatngarfi 
(veronica  beccabunga)  er  styrkjandi,  blóð- 
hreinsandi,  ormdrepandi  og  uppleysandi, 
Hann  er  því  góður  móti  skyrbjíígi,  niður- 
íallssýki,  ormum,  matarólystoghráa  magans, 
Te  af  honum  drekkist  1 peli  þrisvar  dag- 
lega.  Seyði  hans  hreinsar  gömul  sár  og  ill, 
og  tekur  ský  af  augum.  Kótarduptið  er 
gott  aö  blanda  með  tóbaki  og  taka  í nef; 
þaö  styrkir  höfuð  og  sjón. 


. 59 

Re^ií^tur  ' 

yflr  nytsemi  og  yerknn  framanskrifa5ra  • 
nrta. 


A-flleysi  Si  51.  gr. 

Andarteppu  lækna  8.  gr. 

Augnasviða  bætir  3.  gr. 

Augum  skaðleg  30.  gr. 

Augu  vot  þerrar  3.  gr. 

Barkandi  urtir  1,  3,  5,  6,  9,  12,  15,  16, 
17,  22,  24,  25,  26,  31,  34,  37, 

38,  41,  43,  46,  48,^53.  gr. 
Bldðgang  stlHir  15.  gr. 

Bldðlát  stillir  9^  26,  31,  34,  35,  37,  38, 

39,  49,  50.  gr. 

Bldðrás  stillir  15,  26,  54.  gr.  dupt  þeirra. 
Bldðsdtt  læknar  11,  17,  22,  25,  31,  34, 
. 37,  39,  41,  43,  49.  gr. 

Bldðhreinsandi  urtir  6,  7,  11,  12,  17,  18, 
20,  21,  24,  36,  40,  42,  44,  50, ‘54.  gr* 
Bdlgu  viðlagt  linar  og  dreifir  2,  4,  10, 

23,  29.  gí. 


€0 


Registur. 


Bólgu  innvortis  linar  20,  50.  gr. 
Brjóstveiki  lækna  7,  22,  24,  33,  45,  48, 
52  gr. 

Brjóstþyngsli,  lina  9,  30.  gr. 
Bukhreinsandi  urtir*  13,  17,  18.  gr. 
Dreifandi  urtir  23,  45.  gr. 

Drepsóttum  mótstendur  21.  gr. 

Drífandi  urt  41.  gr. 

Forrotnun  verja  1,  8,  17,  18,  19,  36, 
39,  41,  49.  gr. 

Fótaveiki  læknar  24.  gr. 

Gigt  læknar  38,  gr.  (sjá  Iktsýki). 
Græöandi  urtir  2,  9,  14,  23,  25,  29,  31, 
32,  34,  37,  38,  50.  gr.. 

Gulu  lækna  6,  12,  17,  19,  21,  23,  28, 
32,  41,  50,  51.  gr. 

Harðlífi  lækna  7,  10,  11,  17,  18,  22,  39, 

49.  gr, 

Hjartastyrkjandi  urtir  4,  7,  10,  13,  33, 
35.  gr. 

Holdsveiki  verja  6,  12,  17.  gr. 

Hósta  lækna  7,  8,  11,  18,  21,  22,  32, 

50.  gr. 

Iktsýki  lækna  23,  24,  35.  gr. 


Re^istur, 


6t 


Iðrabólgu  lækna  2,  50.  gr. 

Innaiitökur  lækna  21,  36,  50.  gr. 

Kláða  lækna  4,  6,  10,  12,  17.  gr. 

Kvef  lækna  1,  7,  14,  18,  30,  50.  gr. 
Kælandi  urtir  1,  2,  14,  27,  38,  39,  49.  gr. 
Köldu  lækna  1,  14,  35.  gr. 

Landfarsóttum  í hollt  14,  27^  35,  49, 
50.  gr. 

Liðaverk  linar  8,  23.  gr. 

Lifrarveiki  lækna  17,  19,  20,  24,  28, 

42.  gr. 

Lífsýki  lækna  1,  14,  16,  17,22,25,26, 
27,  31,  32,  34,  37,  38, 41,46, 53.  gr. 
Lungnaveiki  lækna  2,  11,  50.  gr. 
Magastyrkjandi  urtir  3,  8,  19,  20,  5l.gr. 
Matarlyst  örfa  2,  11,  21,  24,  25,  35,  36, 
50,  51,  53,  54.  gr. 

Máttleysi  lækna  6,  8,  11,  12,  14.  gr. 
Maturtir  11,  17,  21,  26,38,  44,  45,48,gr. 
Meinsemdir  innvortis  læknar  4,  10,  19,  41, 
50.  gr. 

Mýkjandi  urtir  2,  10,  13,  25,  29,  30,  32, 

43,  45,  50.  gr. 

Nasablóö  stillir  9.gr. 


62  Eegistur. 

Niðurfallssótt  lækna  4,  n7,  36,  50,  51, 
54.  gr. 

Opnandi  urtir  4,  7,  19,  36,  42,  44,  52.  gr. 
Ormdrepandi  urtir  4,  11,  19,  20,  21,  25, 
3d,  43,  o4*  gr. 

Samandragandi  urtir  3,  6,  11,  12,  14,  15, 
17,  27,  32,  50,  gr. 

Sinar  mýkja  og  styrkja  7,  15,  34,38,41, 

50.  gr. 

Sinateygjur  lækna  4,  15,  35,  36,  38,  50, 

51,  54.  gr. 

Sjón,;styrkir  51,  54.  gr, 

Skyrbjög  lækna  1,  8,  10,  14,  17,  18,  19, 
20,  21,  39,  44,  49,  51,  54.  gr. 

Slíineyöandi  urtir  21,  37,  45,  50.  gr. 

Styrkjandi  urtir  3,  5,  6,  7,  11,  12,  13, 

14,  15,  16,  17,  19,  20,  21,  23,  24, 

-26,  31,  33,  34,  35,36,38,41,46, 

50,^  51,  53,  54.  gr. 

Svitadrííandl  urtir  4,  8,  15,  19,  21,  35, 
36,  37,  38,  42,  44,  51.  gr. 
Te-urtir  1,  4,  5,  6,  7,  8,  11,  12,  13, 

15,  16,  19,  20,  21,  24,  25,  28, 

30,  32,  33,  34,  36,  37,  38,  43, 


Registur. 


63 


45,  47;  48,  50,  51,  52,  53, 

54.  gr. 

Tíðir  leiöaiuli  urtir  4,  7,  8,  20,  23,  36, 
44.  gr. 

Uppleysandi  urtir  2,  17,  19,  21,  22,23, 
28,  30,  35,  38,  44,  50,  51,  54.  gr. 
Uppsölu  stillir  23,  50.  gr, 

Vallgang  leiða  og  niýkja,  2,  11,  17,  18, 
39,  49.  gr. 

Vatnssýki  lækna  8,  10,  17,  19,  36,  40.  gr. 
Verkeyöandi  urtir  13,  22,  37,  45,  50.  gr. 
Vessa  slæma  og  skarpa  uppleysa,  þurrka 
og  þynna  1,  7,  10,  17,  18,  19,  21, 
23,  39,  40,  41,  44,  49,  50,  51.  gr. 
VindeyÖandi  urtir  8,  2 1,  28,  35,  36,  50.  gr, 
Þorsta  í landíarsötturn  stilla  1,  22,  27, 
39,  49.  gr, 

Jpvagdrífandi  urtir  5,  6,  7,  8,  9,  10,  12, 
17,  18,  19,  20,  24,  40,  44,  50, 
51.  gr. 


